Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


AYAN 


Taon XXXVII Blg. 2 
Enero 21, 2006 
www. philippinerevolution.org 


Suportahan ang mga positibong 


inibigyang- 


elemento sa AFP at PNP 
Vbag Ph Bin? 


ta ng Pilipinas (PKP), 

Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) at iba pang rebo- 
lusyonaryong pwersa ang 
mga progresibong sundalo 
ng AFP at PNP sa ipinakiki- 
ta nilang paninindigan at 
kapasyahang magpursige sa 
pakikibaka para patalsikin ang 
bulok, papet at anti-mamama- 
yang rehimeng Arroyo at isulong 
ang isang bagong sistemang tunay 
na nagtataguyod sa interes ng ma- 
mamayan. 

Pinatunayan ito sa pagtakas nila 
Capt. Nathaniel Rabonza, 1Lt. Lawrence 
NN San Juan, 1Lt. Sonny Sarmiento at 1Lt. 
ÍN Patricio Bumidang noong gabi ng Enero 

| 17 mula sa kanilang kulungan sa Fort 
Bonifacio. Sinundan nito ang pagta- 
kas ni Capt. Nicanor Faeldon no- 
ong Disyembre 14 at ang kan- 
yang pananawagan para sa 
civil disobedience laban 
sa rehimeng Arroyo. 
Ang mga upisyal 

na ito ay kabi- 
i lang sa 
mga 


Errr Y MRIZI A 


Mga kasamang 
nakakulong, itinakas 


Mga tampok sa 


isyung ito... Samar 


PAHINA 4 


4 na sundalo patay, 8 
sugatan sa ambus sa 


namuno sa protesta sa Oakwood noong 
2003. 

Ang mga tumakas na upisyal at mga 
kasamahan nilang nagtataguyod ng mga 
demokratiko at patriyotikong mithiin ay 
maituturing na mga progresibong elemen- 
to sa AFP at PNP. 

Ang mga pagtakas na ito ay nagta- 
gumpay dahil sa tulong ng kapwa nila 
mga sundalo at upisyal sa loob ng AFP, na 
tulad nila'y galit sa bulok na rehimen at 
handa ring lumaban. Ipinakikita nito na 
lumalaking bilang ng mga elemento ng 
AFP at PNP ang labis nang namumuhi sa 
rehimen, handang kumilos para talikuran 
at ibagsak ito at tuluy-tuloy nang makiba- 
ka para sa pagbabago ng sistemang panli- 
punan. Napakahungkag ng pagmamalaki 
ni Arroyo na nananatiling buo ang chain 
of command at makaaasa pa rin siya sa 
katapatan ng militar at pulisya. Ang to- 
too, kukurog-kurog ngayon ang kanyang 
mga tuhod sa ibayong paglawak ng mga 
pwersang desididong patalsikin siya sa 
poder. 

Nagtaas ng alerto ang AFP-PNP at 
nagbanta ang Malakanyang na sasalubu- 
ngin nito ng dahas ang sinumang umatras 
mula sa chain of command. 

Nakalulugod ang panawagan ng mga 
nakatakas na upisyal sa kasundaluhan ng 
AFP na huwag nang magpagamit sa panu- 


Ka Nadia: Babaeng 
kumander ng BHB 


PAHINA 5 PAHINA 5 


nupil ng mga nasa kapangyarihan 
at bagkus ay tumulong sa pagbu- 
buo ng “bagong AFP na tumutugon 
at tapat sa interes ng sambayanan 
sa ilalim ng isang bagong gubyer- 
no.” Anila, taliwas ito sa palakad 
ng kasalukuyang rehimen na nagta- 
taguyod lamang sa interes ng iilan. 
Sila, at yaong nasa poder, ang mga 
kaaway ng mamamayan. 
Hinihikayat sila ng mga rebolu- 
syonaryong pwersa na tuluy-tuloy 
at sistematikong isiwalat at bati- 
kusin ang mga katiwalian, kabulu- 
kan at kalupitan sa hanay ng mata- 
as na pinuno at kumand ng AFP- 
PNP at ng gubyerno at sa kanilang 
pagpapagamit sa mga dayuhan at 
lokal na mga naghaharing interes. 
Malaki rin ang maiaambag nila sa 
pagtutol sa paggamit ng rehimen 
sa mga pwersa ng AFP-PNP bilang 
mga tau-tauhan sa di-makataru- 
ngang gera para suhayan ang reak- 
syunaryong rehimen, apihin ang 
mamamayan at supilin ang mga pa- 
kikibaka ng mamamayan at mga re- 
bolusyonaryong pwersa. Isang pa- 
raan ito sa pagpapatindi ng disin- 
tegrasyon ng papet, pasista at 
mersenaryong mga sandatahang 
pwersa ng reaksyunaryong estado. 
Upang labanan ang pasistang 


3 BaYAN 
Taon XXXVII Blg. 2 Enero 21, 2006 


Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 
wikang Pilipino, Bisaya, Iloko, Hili- 


oryentasyon ng militar at pulis, 
makatutulong kung puspusang pa- 
lalaganapin at ikakampanya ng 
mga progresibong elemento sa loob 
ng AFP at PNP ang pagpapatupad 
ng Comprehensive Agreement on 
Respect for Human Rights and In- 
ternational Humanitarian Law 
(CARHRIHL), katulad ng pagpapa- 
laganap ng PKP-BHB sa mga prubi- 
syon ng naturang kasunduan. 

Puspusan ding naggigiit ng ma- 
hahalagang reporma sa loob ng 
AFP at PNP ang mga positibong 
elemento sa militar at pulisya. Ang 
pagtanggi ng kasalukuyang rehi- 
men na tugunin ang mga ito ay 
nagtutulak sa kanila na ipaglaban 
ang pagtatayo ng isang gubyer- 
nong mas magsasalamin sa interes 
ng bayan. 

Rebolusyonaryong tungkulin 
natin na suportahan ang mga anti- 
Arroyo at progresibong sundalo sa 


Nilalaman 


Editoryal 


Suportahan ang mga positibong 
elemento sa AFP at PNP 


Kaugnay nito, handa ang mga 
rebolusyonaryong pwersa na kanlungin sila 
sa mga sonang gerilya upang matiyak ang 
kanilang kaligtasan. 


kanilang paghahasik ng patriyotiko 
at demokratikong punla sa loob ng 
militar at pulisya, at paglaban sa 
maka-imperyalista, pasista at mer- 
senaryong tradisyon nito. Kaugnay 
nito, handa ang mga rebolusyonar- 
yong pwersa na kanlungin sila sa 
mga sonang gerilya upang matiyak 
ang kanilang kaligtasan. 
Nag-aalok ang rebolusyonar- 
yong kilusan na makipagtalakayan 
sa kanila tungkol sa kasalukuyang 
krisis ng naghaharing sistema, tu- 
ngo sa layuning makabuo ng mga 
makabuluhang punto ng pagkakai- 
sa, alyansa, kooperasyon at maging 
mga aksyong militar na maaaring 
magkasanib o koordinadong ilun- 
sad laban sa komun na kaaway. 
Kabilang ang mabubuti at pro- 
gresibong sundalo at pulis sa luma- 
lawak na hanay ng mamamayang 
suklam na suklam sa bogus, sinu- 
ngaling, bulok, papet at brutal na 
paghahari ni Gloria Arroyo at han- 
dang lumaban dito. Nilalayon nila 
ang pagpapatalsik sa rehimeng Ar- 
royo, ang pagwawakas sa antina- 
syunal, anti-mamamayan at anti- 
demokratikong pamamalakad nito 
at ang pagtatatag ng bagong gub- 


US, tumangging isuko ang 4 na rapist 
Balikatan, tinutulan ng mamamayan 
Matatagumpay na TO 

Ka Nadia: Babaeng kumander ng BHB 
Pinanday ng panahon at karanasan 
Armalayt, pluma at pinsel 

Pakanang Cha-cha 

Krisis sa kabuhayan 


gaynon, Waray at Ingles. 

Maaari itong i-download mula sa 
Philippine Revolution Web Central na 
matatagpuan sa: 

www.philippinerevolution.org 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 
mga kontribusyon sa anyo ng mga 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 
mga mambabasa na magpaabot ng 
mga puna at rekomendasyon sa ikau- 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 
kami sa pamamagitan ng email sa: 


yernong tunay na makabayan at 
demokratiko. 

Bukod sa pakikipag-alyansa sa 
mga anti-Arroyo at progresibong 
grupo at elemento sa loob ng AFP 
at PNP, kailangan ding magdoble- 
sikap ang mga rebolusyonaryong 
pwersa sa sariling tuwirang pag- 
uugnay, pagmumulat at pag-oorga- 
nisa sa hanay ng kasundaluhan at 
angbayan@yahoo.com kapulisan, gayundin sa kanilang 

mga pamilya, kamag-anak at komu- 


Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas nidad. TAB 


2 ANG BAYAN Enero 21, 2006 


ON DA UN Nh bb W R 


m ka 
KH O 


Lumalaganap na gutom 
Lumolobong mga presyo 
Balita 


ka ka 
N mn 


US, tumangging isuko 
ang apat na sundalong rapist 


44 insan ay maaaring isaisantabi ang pagtataguyod sa pamban- 
M sang kasarinlan.” Ito ang walang kahihiyang idineklara ni 


Secretary Raul Gonzales ng Department of Justice (DoJ) sa 
baluktot na pagbibigay-katwiran sa pagtanggi niyang isakatuparan no- 
ong Enero 17 ang kautusan ng Olongapo City Regional Trial Court na ares- 
tuhin ang apat na sundalong Amerikano na akusado sa kasong pangga- 


gahasa. 

Ang kautusan ng pag-aresto ay 
inilabas ng korte matapos pormal 
na sampahan ng kaso sina Staff 
Sgt. Chad Brian Carpentier at mga 
Lance Corporal na sina Daniel 
Smith, Keith Silkwood at Dominic 
Duplantis. Ang apat na sundalo ay 
inaakusahan ng panggagahasa sa 
isang 22 anyos na Pilipina noong 
Nobyembre 2005 sa Subic Bay Fre- 
eport Zone. 

Tumanggi ang DoJ na ipatupad 
ang kautusan ng korte matapos na 
buong-hambog na igiit ng US Em- 
bassy na hahawakan pa rin nito 
ang apat na sundalo alinsunod sa 
mga prubisyon ng Visiting Forces 
Agreement (VFA). Isa itong mala- 
king sampal sa kasarinlan at siste- 
mang panghustisya ng gubyerno ng 
Pilipinas. 

Sa pagtanggi ng US na isuko 
ang apat na sundalo sa mga awto- 
ridad ng Pilipinas, malinaw na sa 
mamamayang Pilipino na ang VFA 
ay dili iba't instrumento, hindi la- 
mang upang malayang makalabas- 
masok ang mga tropang Amerikano 
sa bansa, kundi upang tiyakin ding 
hindi sila mapaiilalim sa awtoridad 
at kasarinlan ng Pilipinas. 

Kabaligtaran nito, sa Germany, 
Japan at South Korea ay kaagad na 
isinusuko sa mga lokal na awtori- 
dad ang mga sundalong Amerika- 
nong nasasangkot sa krimen. 

Labis na ikinagagalit ng iba't 
ibang organisasyon at personahe 
sa Pilipinas ang pagtanggi ng gub- 
yernong US na isuko ang kanilang 
mga sundalong akusado ng mabi- 


ANG BAYAN Enero 21, 2006 


gat na krimen. 

Mula pa noong Nobyembre ay 
naglulunsad na ang mga militan- 
teng grupo ng mga demonstrasyon 
sa harap ng US embassy sa Maynila 
upang igiit ang pag-aresto sa mga 
akusado at tuligsain ang pagkainu- 
til ng gubyerno ng Pilipinas na 
ipaglaban ang soberanya ng bansa 
at karapatan ng mamamayang Pili- 
pino. 

Nitong Enero 17, pinangunahan 
ng mga estudyante ang pagsusu- 
nog ng bandila ng US bilang sim- 
bolo ng kanilang protesta at pana- 
wagang ibasura ang VFA. 

Sa ilalim ng VFA, ilang “magka- 
sanib na pagsa- 
sanay” na nila- 
lahukan ng 
mga sunda- 


long à 4 

Amerika- NG `, ; 

no at ng A IA KA 
Kee UMAGA 
ang 
nailunsad taun-taon 7 


mula noong 2001. WWW 
Sa pamamagitan ng ¥ 
VFA, palagian na 
ring mayroong 
mga sundalong 
Amerikanong 
lantad o lihim 
na  nag-oope- 
reyt sa loob ng 
Pilipinas, nagsa- 


GA 


Yi 
: 


sanay ng mga pasistang sundalo ng 
AFP, lumalahok sa mga operasyong 
militar, nang-uupat ng gera at 
nang-eespiya. 

Bunga ng matinding galit sa 
garapal na paglapastangan ng gub- 
yernong US sa soberanya at kasa- 
rinlan ng Pilipinas, naitulak ang 
Legislative Oversight Committee on 
the Visiting Forces Agreement 
(LOVFA) ng Kongreso at Senado na 
pagtibayin ang resolusyong nana- 
nawagang pawalambisa na ang 
VFA. Pinagtibay din ng LOVFA no- 
ong Enero 19 ang resolusyon na 
huwag maglalaan ng badyet sa AFP 
para sa mga pagsasanay-militar na 
kasama ang mga sundalong Ameri- 
kano. Kaalinsabay, nagbanta ang 
ilang senador na iaatras ng Pilipi- 
nas ang pagkilala sa VFA bilang 
paghahanda sa pagpapawalambisa 
dito. 


OTEN 


Balance Piston 
06-02, tinutulan 
ng mamamayan 


mabot sa 5,000 ang nagrali sa 

harap ng kampo militar sa Car- 
men, North Cotabato kung saan 
nagsimula na ang magkasanib na 
pagsasanay-militar ng mga tropang 
Amerikano at Pilipino nitong Enero 
17. Iginiit ng mga nagrali na ang 
pinagsanib na pagsasanay-militar 
na tinaguriang Balance Piston 06- 
02 ay isang porma ng armadong 
panghihimasok ng US sa bansa. 

Pangunahing laman ng pagsasa- 
nay-militar ang pagpapakahusay sa 
pagtudla, combat lifesaving at 
small-unit tactics na nakatuon sa 
paglaban sa rebolusyonaryong kilu- 
san ng mamamayang Pilipino at 
Bangsamoro, bukod pa sa idinada- 
hilang pagtugis sa bandidong Abu 
Sayyaf. Kalahok sa naturang pagsa- 
sanay ang isa sa mga yunit ng AFP 
na nakadeploy laban sa Bagong 
Hukbong Bayan sa Davao. Pinili ang 
North Cotabato at Jolo bilang pa- 
ngunahing erya ng mga pagsasanay 
dahil sa mga lugar na ito pinakama- 
tindi ang paglaban ng mga Moro sa 
papet na rehimen at amo nitong US. 

Unang yugto pa lamang ng Bal- 
ance Piston 06-2 ang kasalukuyang 
inilulunsad sa North Cotabato. Mag- 
tatagal ito hanggang Pebrero 8. 
Agad namang magsisimula ang ka- 
sunod na yugto sa huling bahagi ng 
Pebrero na sasaklaw sa iba't ibang 
bahagi ng bansa. 

Aabot sa 5,500 tropang Ameri- 
kano at mahigit 2,000 sundalong 
Pilipino ang lalahok sa pagsasanay 
na magtatagal nang isang buwan. 
Ang pagsasanay na itong nakatak- 
dang magsimula sa Pebrero 24 ang 
pinakamalaki mula nang simulan ito 
noong 1981. Dalawampung pinag- 
sanib na pagsasanay ang nakatak- 
dang ilunsad ngayong taon. [AB] 


MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB Ji 


4 na sundalo napatay, 1 nasugatan 
sa labanan sa Abra 


LIMANG pasistang sundalo ang napatay at isa ang nasugatan nang 
makasagupa ng isang iskwad ng Agustin Begnalen Command (ABC) 
ng Bagong Hukbong Bayan ang isang 54-kataong yunit ng 41st IB 
sa Apao, Tineg, Abra nitong Enero 17. Ang labanan na tumagal 
nang dalawang oras ay naganap sa isang pastuhan. 

Sa isang pahayag, sinabi ni Ka Diego Wadagan, tagapagsalita 
ng ABC, na nasa erya ang iskwad ng BHB upang siyasatin ang mga 
ulat hinggil sa presensya ng mga pusakal na elemento ng 41st IB 
at maglunsad ng mga operasyong pamarusa kung may pagkakata- 
on. Sangkot ang 41st IB sa maraming paglabag sa karapatang-tao, 
sapilitang paggamit sa mga sibilyan bilang human shields, haras- 
ment at pananakot sa mga taumbaryo, pangangalabaw at pagsira 
sa mga pananim at iba pang pag-aari ng masa. Madalas ding mag- 
lunsad ng operasyon ang 41st IB sa mga lugar na binabalak tayu- 
an ng malalaking minahan para mapadali ang pagpasok ng mga ito 
at masupil ang mga protesta ng mamamayan. 


Mga kasamang nakakulong sa Batangas, 
itinakas ng BHB 


MATAGUMPAY na nailigtas nitong Enero 14 ng mga tropa ng BHB sa 
ilalim ng Edgardo Dagle Command ang siyam na Pulang mandirig- 
mang nakakulong sa Batangas Provincial Jail sa Batangas City. 
Nagpanggap na mga tauhan ng SWAT ang mga gerilya at kun- 
wa'y mag-iintrega ng ilang preso. Sa loob lamang ng apat na minu- 
to, nadisarmahan ng mga mandirigma ang mga pulis at gwardya at 
napalaya ang mga nakakulong. Sinamsam nila ang anim na pis- 
tolang .38, isang 9 mm at isang shotgun ng mga pulis at gwardya. 


4 na armas, naagaw sa mga operasyong isparo 
sa Mindanao 


APAT na riple ang nasamsam ng BHB sa magkasunod na operasyong 
isparo sa North Cotabato at Bukidnon ngayong buwan. Apat na ele- 
mento ng kaaway ang napatay at isa ang nasugatan sa mga opera- 
syon. 

Sa North Cotabato, dalawang M16 at isang M14 ang naagaw ng 
isang tim ng BHB matapos nilang barilin sina Sgt. Fernando 
Magsalang, kumander ng isang detatsment ng Philippine Army at 
dalawa niyang badigard na elemento ng CAFGU sa Barangay Binay, 
Magpet nitong Enero 20. Napatay si Magsalang at ang isa sa 
kanyang mga alalay, samantalang nasugatan naman ang isa pa. 

Sa Bukidnon, isang M16 ang nakumpiska sa operasyong isparo 
na inilunsad sa poblasyon ng Don Carlos noong Enero 14. Napatay 
doon si SP01 Emilio Banaag at isang elemento ng CAFGU. 


ANG BAYAN Enero 21, 2006 


4 na sundalo napatay, 
8 nasugatan 
sa ambus sa Samar 


APAT na sundalo ang napatay at 
walo ang nasugatan nang tamba- 
ngan sila ng mga Pulang mandi- 
rigma ng Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) sa Barangay Caranas, Moti- 
ong, Samar noong Enero 15. Ang 
mga sundalo, na nakapailalim sa 
801st Brigade ay katatapos pa la- 
mang mag-operasyon sa kalapit na 
bayan ng San Jose de Buan nang 
sila ay ambusin ng mga mandirig- 
ma ng Serafin Patimos Command 
ng BHB. 

Samantala, kaiba sa unang 
naiulat, 32 at hindi 30 ang bilang 
ng armas na nakumpiska sa reyd 
sa istasyon ng pulisya sa Albuera, 
Leyte noong Enero 6. Kinabibila- 
ngan ito ng 20 ripleng M16, sam- 
pung pistolang .38, isang pisto- 
lang .40 at isang ripleng .22. Bu- 
kod rito, nakasamsam din ng anim 
na rifle grenade, 92 magasin para 
sa iba't ibang armas, 2,050 bala; 
walong ammunition vest: isang te- 
leskopyo, isang radyong VHF, dala- 
wang cellphone, dalawang bag ng 
mga internal na dokumento ng 
PNP: at apat na posas. Tumagal 
lamang nang 25 minuto ang reyd 
na sinimulan nang 6:45 ng gabi. 
Ang nadatnang dalawang pulis sa 
istasyon ay dinakip ngunit agad 
ring pinalaya dahil wala silang 
mga kasalanan laban sa mamama- 
yan. 


Pagtutuwid 


TALIWAS sa una naming nai- 
balita, hindi mga ordinar- 
yong sibilyan ang tatlo sa 
mga napatay sa ambus na 


inilunsad ng BHB sa Claveria, 
Masbate noong Enero 6. Pa- 


wang mga elemento ng 
CAFGU ang naturang mga 
kaswalti. Limang pulis na- 
man ang napatay sa ambus. 


ANG BAYAN Enero 21, 2006 


Ka Nadia: Babaeng 
kumander ng BHB 


Ito ang karaniwang kantyaw ng kaaway kapag naririnig 


44 B abae lang pala. Kayang-kaya.” 


nila ang boses ng mga pinunong babaeng mandirigma na su- 
misigaw ng mga kumand tuwing may labanan. Makailang beses na itong 
narinig ni Ka Nadia sa mahigit dalawampung taon niya sa Bagong Huk- 
bong Bayan (BHB). Pero ni minsan ay hindi siya natinag sa pangungut- 
ya ng mga pasistang tropa. Katunayan, sa ipinakikitang husay sa mga 
labanan ni Ka Nadia bilang kumander militar, di miminsang ang mga 
mapanghamak na sundalo at upisyal ng kaaway ang mga nagiging kas- 


walti o kumakaripas ng takbo. 

Si Ka Nadia, 40, ay myembro 
ng rehiyunal na istap sa pagsasa- 
nay-militar sa Cagayan Valley. Tag- 
lay niya ang mga katangiang ina- 
asahan sa isang kadreng militar-- 
matapang, buo ang loob, matikas 
at matatag. Taglay din ni Ka Nadia 
ang malakas na boses na nangi- 
ngibabaw sa mga armadong laba- 
nan at nagsisilbing gabay sa pag- 
kilos ng mga Pulang mandirigma. 

Bilang instruktor, malaki ang 
papel na ginagampanan ni Ka Na- 
dia sa paghikayat sa mga babaeng 
mandirigma na lalong magsikap at 
magpakahusay sa pagsasanay. Ma- 
laking inspirasyon kasi sa kanila 
ang pagiging babae ng kanilang 
tagapagsanay. 


May espesyal na interes si Ka 
Nadia sa pagtukoy ng mga baba- 
eng mandirigmang may potensyal 
na maging kadreng militar. Batid 
ni Ka Nadia na ang mga potensyal 
na ito ay karaniwang di madaling 
makita dahil sa ilang pangkultura 
at sikolohikal na balakid. 

Ani Ka Nadia, bagamat sa ka- 
buuan ay pareho ang pagsasanay 
na pinagdadaanan ng kababaihan 
at kalalakihang mandirigma, at 
may mga potensyal na kadreng mi- 
litar kapwa mula sa hanay ng mga 
babae at lalaki, kadalasan ay ku- 
lang ang tiwala sa sarili ng kaba- 
baihan sa gayong direksyon ng 
pagsasanay. 

Aniya, karaniwan, kapag nag- 


5 


pahayag na ng gayong pag-aala- 
ngan ang mga babaeng mandirigma 
ay hindi na sila hinihikayat at tinu- 
tutukan na lamang ang pagpapaun- 
lad ng kalalakihang mas may kum- 
pyansa sa sarili. 

Dito naiiba si Ka Nadia bilang 


sa potensyal ng isang babaeng 
mandirigma, dinidikitan niya ito, 
pinaliliwanagan, at binabahagian 
ng kanyang mga naging karanasan 
upang bigyan ng lakas ng loob at 
tiwala sa sarili. Aniya, labis niyang 
ikinatutuwang makakita ng mga 


gawaing militar kundi sa iba pang 
larangan ng gawain. 

Ang karanasan ni Ka Nadia ay 
patunay lamang na sa Bagong Huk- 
bong Bayan, ang kababaihan ay 
maaaring maging mahusay na mga 
pinunong militar katulad ng kalala- 


instruktor. Kapag kumbinsido siya 


babaeng umuunlad di lamang sa 


kihan. 


Pinanday ng panahon at karanasan 


apanday si Ka Nadia sa mahigit dalawang deka- 

da ng pakikibaka at sakripisyo. Nagmula siya sa 
uring panggitnang magsasaka ngunit naging mara- 
litang magsasaka ang kanilang pamilya nang bu- 
magsak ang kabuhayan nila matapos mapasama sa 
malawakang pagbakwit dulot ng matinding militari- 
sasyon. Dahil dito, natigil na siya sa pag-aaral pag- 
abot ng ikalawang taon sa hayskul. 

Matapos kumilos bilang aktibista, nag-organisa 
siya sa baryo bilang myembro ng isang malaligal na 
pangkat. Uminit siya sa mata ng kaaway. Para sa ka- 
ligtasan niya at para makatulong sa gawaing eks- 
pansyon, itinalaga siya sa Ilocos Norte matapos ang 
ilang buwan. Dito rin niya nakilala ang kanyang na- 
ging unang kabiyak. 

Hindi naging madali ang mga unang taon ni Ka 
Nadia sa pagkilos. Sa loob lamang ng maikling pa- 
nahon, naitalaga siya sa malayong prubinsya, nag- 
asawa at nagkaanak sa loob ng isang sonang geril- 
ya. Halos isang taon din niyang hindi nakita ang 
kanyang asawa dahil sa prubinsya ng Cagayan siya 
idineploy. Hindi rin niya madalaw ang kanyang anak 
dahil mahigpit na binabantayan ng kaaway ang pa- 
milya ni Nadia na pinaghabilinan niya nito. 

Upang mapaglapit si Ka Nadia at ang kanyang 
asawa, itinalaga siyang muli sa Cagayan, kung saan 
siya naging myembro ng istap ng Nalabaga a Geril- 
ya, ang pahayagan noon ng BHB sa Northern Luzon. 
Pagkalipas ng ilang taon, itinalaga si Ka Nadia sa 
isa sa mga binuong buong-panahong panlabang yu- 
nit ng BHB. Kasagsagan noon ng regularisasyon, at 
lahat ng maaaring italaga sa mga panlabang yunit 
ay inilipat doon, kabilang ang mga nasa gawaing 
istap. Dito'y nagamit niyang muli ang kanyang mga 
kasanayan sa gawaing masa, laluna sa pagbibigay 
ng mga pag-aaral. Nagsilbi siyang giyang pampuli- 
tika ng isang iskwad sa ilalim ng panrehiyong yunit 
gerilya ng Cagayan Valley. Kalaunan ay naging ins- 
truktor pampulitika siya ng isang platun sa ilalim 
nito. 

Alinsunod sa lantay-militar na oryentasyon no- 


on, nasabak ang yunit ni Ka Nadia sa matitindi at 
gasgasang labanan, kabilang ang isang buwang pa- 
kikipaggitgitan sa kaaway sa Marag Valley. Tumimo 
sa isipan ni Ka Nadia ang mga aral mula sa panahon 
ng kamalian at isa siya sa mga malugod na tumang- 
gap sa Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto sa 
rehiyon. Gayunman, noong panahon ding iyon 
unang napanday ang kanyang kakayahan at kasana- 
yang militar at napagtanto ang kanyang malaking 
interes sa gawaing militar. 

Subalit dumaan muna siya sa ilang malalaking 
pagsubok. Naging mabigat ang epekto ng pagkama- 
tay ng walong kasama sa kinabilangan niyang 11- 
kataong iskwad noong 1995. Nahirapan si Ka Nadia 
na pangibabawan ang mapait na karanasang ito la- 
lupa't kabilang siya sa pamunuan ng yunit na iyon. 
Bilang pag-angkop, gumampan muna siya ng ibang 
gawaing istap sa loob ng himpilan. 

Ngunit isa pang mapait na karanasan ang nag- 
udyok sa kanyang sumabak muli sa gawaing masa at 
armadong pakikibaka--ang pagkamatay ng kanyang 
asawa dahil sa isang malubhang sakit. Hiniling ni- 
yang maitalagang muli sa gawaing masa upang sa 
piling ng masa ay mas mabilis niyang maigpawan 
ang sakit ng pagkawala ng kanyang kabiyak. 

Noong 1999 ay itinalaga siya sa larangang ge- 
rilya ng Western Cagayan bilang instruktor pampu- 
litika ng platun; at malaon bilang pinuno ng platun 
nang madakip ang kanilang CO at VCO. Sa tulong ng 
ibang mga kadre at kasama, naisulong ang iba't 
ibang rebolusyonaryong gawain sa kanilang lara- 
ngan, hanggang pagsanibin ang dalawang lara- 
ngang gerilya sa kanluran at silangang bahagi ng 
prubinsya ng Cagayan upang mabuo ang Northern 
Front ng rehiyon. 

Mula noon, tumutok na si Ka Nadia sa gawaing 
militar bilang instruktor ng Batayang Kursong Puli- 
tiko-Militar. Muli ring tumibok ang kanyang puso 
nang makilala niya ang isang kapwa kadreng mili- 
tar. Limang taon matapos pumanaw ang kanyang 
unang asawa, muli siyang nakipag-isang dibdib. [EB 


ANG BAYAN Enero 21, 2006 


Sandata ng BHB sa Panay 


Armalayt, pluma at pinsel 


yan sa mga larangang gerilya sa Panay, ganitong eksena ang ating 


S aan man nakahimpil ang iba't ibang platun ng Bagong Hukbong Ba- 


matutunghayan: Tuwing umaga, matapos mag-ehersisyo ang mga 
Pulang mandirigma, nagpupulong ang Yunit Kumand ng Platun. May hi- 
walay na pagtitipon din ang Seksyong Pampulitika na kinabibilangan ng 
mga giyang pampulitika (GP) ng bawat iskwad at pinamumunuan ng Ins- 


truktor Pampulitika ng Platun. 

Karaniwang pinag-uusapan sa 
pulong ng dalawang pamunuan sa 
platun ang kani-kanilang bahagi sa 
implementasyon ng araw-araw na 
mga gawain sa ideolohiya, pulitika, 
organisasyon at militar na inilatag 
ng Sangay ng Partido. Inaasikaso 
ng Yunit Kumand ang mga gawaing 
militar, gawaing administratibo at 
iba pang gawaing iniatas ng Parti- 
do. Mga gawaing pampulitika, edu- 
kasyon at kultural naman ang res- 
ponsibilidad ng Seksyong Pampuli- 
tika. Palagiang nagkokonsultahan 
at nagtutulungan ang mga pinuno 
ng Yunit Kumand at ng Seksyong 
Pampulitika. 

Kung may nakasalang na mala- 
ki o mahalagang usapin na kaila- 
ngang pagkaisahan ng buong pla- 
tun, nagpapatawag ng Pangkalaha- 


ANG BAYAN Enero 21, 2006 


tang Pulong ang Yunit Kumander. 
Dito yumayabong ang demokrasya 
sa pulitika. Sa matamang superbi- 
syon ng Seksyong Pampulitika na- 
giging masigla at mabunga ang 
mga pagpapalitan ng mga ideya't 
kurokuro ng bawat Pulang mandi- 
rigma, at bawat mandirigma at upi- 
syal ng Hukbo. Pinagtutulungan ng 
Yunit Kumand at Seksyong Pampu- 
litika ang pagdaraos ng mga pagsa- 
sanay pulitiko-militar at bukod sa 
mga kadreng kabilang dito ay nag- 
sasama pa sila ng iba pang may ka- 
kayahan at potensyal mula sa mga 
iskwad para bumuo ng istap pang- 
instruksyon. 

Sa ganitong mga kalakaran, 
ang hukbong bayan ay nagiging 
pandayan ng mga aktibista at kad- 
reng pulitiko-militar ng rebolu- 


syon. 

Napakasigla sa partikular ng 
gawaing propaganda-kultural ng 
mga platun sa buong Panay. Regu- 
lar na bahagi ito ng araw-araw na 
buhay ng Pulang hukbo sa mga la- 
rangang gerilya ng Panay. Sa patu- 
loy na palitan ng mga ideya sa lo- 
ob ng mga pormasyong platun, na- 
papanday ang mga yunit ng BHB 
hindi lamang bilang hukbong ma- 
runong lumaban kundi bilang huk- 
bong mayaman sa kultura. Malalim 
na nakatimo sa kaisipan ng bawat 
upisyal at mandirigma ng mga pla- 
tun dito ang paniniwalang “Ang 
isang hukbong walang kultura ay 
isang mapurol na hukbo at walang 
kakayahang gapiin ang kaaway.” 

Patunay ng sigla ng gawaing 
pangkultura sa loob ng Pulang huk- 
bo ang paglalabas ng “Pabalon kag 
iban pang binalaybay” (“Pabaon at 
iba pang mga berso”)--isang 68- 
pahinang koleksyon ng 50 tulang 
inipon ng Seksyong Pampulitika ng 
isa sa mga platun sa ilalim ng Jose 
Percival Estocada Jr. Command sa 
Central Front-Panay. Ginawa ang 
pagtitipon ng mga tulang ito sa 
gitna ng halos walang patlang na 
pag-atake ng mga Reengineered 
Special Operations Team (RSOT), 
mga operasyong strike at civil-mili- 
tary operations ng Task Force Panay 
ng 3rd Infantry Division ng Philip- 
pine Army noong huling bahagi ng 
taong 2004. Inilathala ang natu- 
rang koleksyon noong 2005. 

Ang mga tulang karamiha'y na- 
kasulat sa Hiligaynon at Kinaray-a 
ay pawang likha ng mga Pulang 
mandirigma, kasapi at kadre ng 
Partido na nanggaling sa uring 
manggagawa, mga Tumanduk, 
magsasaka at petiburgesyang lun- 
sod at myembro ng isang platun. 
Sa platung ito, tatlo lamang ang 
may pormal na kaalaman o pagsa- 
sanay sa gawaing pangkultura bago 
maging Pulang mandirigma. May 
walo pang nakapagpaunlad ng ka- 
sanayan para sa pagsusulat ng mga 


7 


tula sa panahong nakasanib na sila sa hukbong bayan. 
Ang iba pa ay nag-aaral pa lamang sa pagsusulat ng 
tula, kasabay ng pagsasanay sa literasiya at numera- 
siya. Kasama rin sa “Pabalon” ang 45 drowing na gi- 
nawa rin ng iba't ibang Pulang mandirigma sa platun. 

Ilang buwan makaraang mailathala ang kolek- 
syong ito, nakapag-ipon din ng kanila ring 70-pahi- 
nang koleksyon ng mga tula, komposo, sanaysay, ma- 


Minamadaling Cha-cha: 
Maniobrang makadayuhan 
at maka-Arroyo 


alawakang pagtutol ang sumalubong sa mga balak ng rehimeng 
M Arroyo na madaliin at ipilit ang mga pagbabago sa reaksyunar- 


yong konstitusyon (“chacha” o charter change). Sa mga araw ma- 
tapos ang deklarasyon ni Arroyo at ng partidong Lakas-Christian Muslim 
Democrats (Lakas-CMD) na “gagamitin nito ang superyor na pwersa” pa- 
ra itulak ang mga pagbabago sa konstitusyon, tumindig ang iba't ibang 
mga organisasyon, sektor, personahe, pulitiko, maging ang ilang mga ka- 


partido ni Arroyo, laban sa mga balak na pagbabago sa konstitusyon. 


Halos nagkakaisa nilang iginiit 
na ang itinutulak na “chacha” ay 
ginagamit lamang ng Malakanyang 
upang idiskaril at tabunan ang ma- 
lawakang panawagang wakasan 
ang rehimeng Arroyo at tiyakin ang 
pananatili ni Arroyo sa poder. Bina- 
tikos din ng iba't ibang sektor ang 
planong kanselahin ang eleksyon 
sa 2007 at palawigin hanggang 
2010 ang termino ng lahat ng ha- 
lal na upisyal ng gubyerno. 

Nitong Enero 14, sa direksyon 
ni Gloria Arroyo, nagpulong ang 
National Directorate ng Lakas-CMD 
upang pagtibayin ang pakana ni 
Arroyo na itulak ang “chacha” at 
isaisantabi ang mga panawagang 
bumaba siya sa pwesto sa 2007. Sa 
pulong na ito, nilunod rin ang mga 
pagtutol sa mga naunang panuka- 
lang suportado ni Arroyo na kanse- 
lahin ang eleksyon sa 2007. 

Ang balak na “chacha” ay nira- 
ratsada ng mga loyalistang maka- 
Arroyo sa Kongreso kung saan ma- 
yorya ay mga kasapi ng Lakas-CMD. 
Kagyat pagkatapos ng deklarasyon 


8 


ng Lakas-CMD, pinagtibay sa pu- 
long ng Committee on Constitu- 
tional Changes ng Kongreso ang 
borador na inihanda ng taga- 
pangulo nitong si Rep. 
Constantino Jaraula. Ang 
borador na ito ay halaw ka- 
lakhan sa inihandang bo- Ag 
rador ng (Constitutional 
Consultative Commission 
na binuo ni Arroyo noong na- 
karaang taon. 
Kabilang 
sa nilala- 
man nito 
ang pag- 
babago sa 
anyo ng 
gubyerno 
na kata- 
tampukan 
ng pagbu- 
wag sa Sena- 
do, ng pagtatayo ng 
unicameral na parla- 
mento at pag-aalis 
ng limitasyon sa ter- 
mino ng mga halal na upisyal. Sa 


yon 
NG) 


ikling kwento at ilustrasyon ang mga Pulang mandi- 
rigma sa ilalim ng Napoleon Tumagtang Command ng 
Southern Front-Panay. Nailathala ang kanilang kolek- 
syon noong Mayo 2005. 

Ang mga kagawad ng mga platung ito ay mga 
mandirigma at kumander ng isang makapangyarihang 
pambansa-demokratikong rebolusyong pangkultura na 
may sosyalistang oryentasyon. ABI 


kabila ng malakas na pagtutol ng 
mga oposisyunistang kongresman, 
ipinilit ng mga maka-Arroyong 
kongresman na isama sa adyenda 
ang pagpapaliban ng eleksyon sa 
2007 bagama't iyon umano'y pag- 
bobotohan ng mamamayan. 

Sa lahat ng mga balak na pag- 
babago, kabilang sa magdudulot ng 
pinakamabibigat na dagok sa ma- 
mamayan ang balak na baguhin 
ang depinisyon sa mga kalayaang 
sibil at pag-aalis ng mga restrik- 
syon sa mga dayuhang pamumuhu- 
nan. Itinutulak ito ng rehimeng Ar- 
royo bilang pagsunod sa magka- 
tambal na dikta ng imperyalismong 
US na pagtibayin ang mga 
pasistang batas alinsunod 
sa “gera laban sa teroris- 
mo” ng rehimeng 
Bush: at lu- 


ANG BAYAN Enero 21, 2006 


ang ekonomya ng Pilipinas sa pag- 
pasok ng mga dayuhang pamumu- 
hunan alinsunod sa globalisasyon 
ng “malayang pamilihan” sa kapa- 
hamakan ng lokal na ekonomya. 
Sa kabila ng mayoryang kontrol 
nito sa Kongreso, batid ng rehi- 
meng Arroyo na daraan sa butas ng 
karayom ang balak na pagbabago 
sa konstitusyon. Maging ang ilang 
kapartido at kapanalig ni Arroyo sa 


Senado, kabilang sina Sen. Juan 
Flavier, Sen. Richard Gordon, Sen. 
Joker Arroyo at Sen. Miriam Defen- 
sor-Santiago, ay tutol sa planong 
madaliin ang pagbabagong ito. 
Sakaling bumara ang balak na 
mapangibabawan ang pagtutol ng 
Senado (kabilang ang di nito pag- 
sang-ayon sa pagpapatawag ng 
bicameral na pulong ng Kongreso 
na may mayoryang kontrol ng La- 


Masaker sa Mendiola, ginunita 


NAGLUNSAD ng rali sa Mendiola nitong Enero 20 ang mahigit 2,000 
myembro ng Kilusang Magbubukid sa Pilipinas (KMP), Pamalakaya, 
Anakpawis, Gabriela, Bagong Alyansang Makabayan (BAYAN) at iba 
pa bilang paggunita sa anibersaryo ng Masaker sa Mendiola noong 


Enero 22, 1987. 


Ipinirma ng mga ralyista ang sariling dugo sa isang manipesto 
ng kanilang komitment sa pakikibaka para sa katurungan sa mga 
biktima ng karahasan sa Mendiola, para sa karapatan sa lupang bi- 
nubungkal at para sa pagpapatalsik sa rehimeng Arroyo. 

Ang paggunitang ito ay ginawang pambungad sa planong 100 
araw ng protesta na ilulunsad para igiit ang pagpapatalsik sa rehi- 


meng Arroyo. 


Wiretapping laban sa mga karibal ni Arroyo, nabunyag 


NABUNYAG sa pagdinig ng Senado nitong Enero 19 ukol sa “Hello 
Garci” tapes na laganap ang isinasagawa ng ISAFP (Intelligence Ser- 
vice of the AFP) na wiretapping o pakikinig sa mga usapan sa cell- 
phone ng mga karibal ni Gloria Arroyo noong panahon ng eleksyon 
noong 2004. Ang mga ipinadinig na teyp ay nagmula kay Atty. Sa- 
muel Ong na binili niya mula sa ahente ng ISAFP na si T/Sgt. Vidal 
Doble. Batay sa mga ipinadinig na teyp, makikitang ginamit ang 
ISAFP upang maniktik kina dating Sen. Gregorio Honasan (na noo'y 
nagsilbing hepeng panseguridad ng kandidatong si Fernando Poe, 
Jr.) at Sen. Panfilo Lacson (na kumanandidato ring presidente). 


Impeachment kay Arroyo, inihahanda ng oposisyon 


NGAYON pa lamang, inihahanda na ng mga oposisyunista ang pani- 
bagong kaso ng impeachment laban kay Gloria Arroyo. Ang tugon ni- 
lang ito ay pagbabasura sa panawagan ni Arroyo na madaliin ang 
pag-aamyenda sa konstitusyon na itinuturing nilang maniobra para 
tabunan ang panawagang patalsikin si Arroyo mula sa Malakanyang. 
Nakatakda nilang isampa ang kasong ito sa Hunyo 30, isang taon 
mula nang mabigo ang huling kasong impeachment na isinampa la- 
ban kay Arroyo. Nitong Enero 17, pormal na tinanggihan ng Kongre- 
so ang kasong impeachment na muling isinampa ni Atty. Oliver Loza- 
no, abugado ni Imelda Marcos. Katulad ng ginawa niya noong naka- 
raang taon, hangad niyang muling idiskaril ang pagsasampa ng opo- 


sisyon ng mas matibay na kaso. 


ANG BAYAN Enero 21, 2006 


kas-CMD), itinutulak na ngayon ng 
Malakanyang, sa pamamagitan ng 
Union of Local Authorities of the 
Philippines (ULAP) ang “people's 
initiative” upang palabasing may 
malawak na suporta ng mama- 
mayan ang pagbabago ng konstitu- 
syon. Ito'y kahit pa inilinaw na ng 
Korte Suprema sa katulad na kaso 
noong 1997 na hindi ito maaaring 
gawin hanggat wala pang umiiral 
na batas para rito. 


Patuloy na pagkakahati ng 
kampong Arroyo 

Ang pulong ng National Di- 
rectorate ng Lakas-CMD noong Ene- 
ro 14 ay idinaos sa layuning plan- 
tsahin ang tunggalian sa pagitan 
ni Gloria Arroyo at ni dating presi- 
dente Fidel V. Ramos na tahasang 
nananawagan na putulin ni Arroyo 
ang kanyang termino sa 2007. Ba- 
go ang pulong na ito, nagmadali 
ang Malakanyang na kumbinsihin si 
Ramos na iatras ang kanyang mga 
paninindigan. 

Pinalalabas ng Malakanyang na 
ang naganap na pulong ng Lakas- 
CMD ay konsolidasyon ng suporta 
para kay Arroyo. Subalit ang katu- 
nayan, nananatili ang malalim na 
lamat sa loob ng Lakas-CMD. Kung 
mayroon mang nabuong konsensus, 
ito ay ang pagpapaliban ng pagre- 
solba sa usapin ng termino ni Arro- 
yo. 

Isang araw pagkalipas ng pu- 
long na ito, tumanggi pa rin si Ra- 
mos na magpahayag ng tuwirang 
pagsuporta kay Arroyo. Ayon sa 
kanya, kinailangan niyang maging 
“pleksible” sa idinaos na pulong ng 
Lakas-CMD. Pahiwatig ito na wala 
siyang sapat na pwersa upang pa- 
ngibabawan ang pwersa ni Arroyo. 
Kung hanggang saan igigiit ni Ra- 
mos ang kanyang panawagang pu- 
tulin ni Arroyo ang kanyang termi- 
no ay magdedepende sa kanyang 
impluwensya at kakayahang magti- 
pon ng pwersa laluna sa hanay ng 
militar at pulisya. [AB] 


9 


Krisis sa kabuhayan, lalong 
lumala noong 2005 


saysay o dinuktor, kundi man tahasang kasinungalingan na mga 


K saray na ng rehimeng Arroyo ang magbandera ng mga walang 


estadistika upang pagtakpan hindi lamang ang lumalalang krisis 
pangkabuhayan kundi pati ang krisis sa paghahari nito. Hindi naiiba ri- 
to ang pinakahuling pagmamayabang ni Arroyo kaugnay sa paglakas ng 
piso kontra sa dolyar sa huling kwarto ng 2005, na bunga lamang ng pag- 
laki ng pumasok sa bansa na remitans ng mga manggagawang Pilipino na 
nasa labas ng bansa at mga dayuhang puhunan na sa kalakhan pa'y mga 


ispekulatibo at panandaliang kapital. 


Dala ng tumitinding despera- 
syong makapanatili sa poder, luma- 
lala ang pag-iilusyon ni Arroyo. Sa 
kumbensyon ng kanyang partido 
noong Enero 14, ipinangalandakan 
ni Arroyo ang kunwa'y pag-unlad sa 
ekonomya bilang patunay ng ka- 
wastuan ng kanyang mga patakaran 
at paghahari. Aniya, nasa wastong 
landas ng pagbwelo ang ekonomya 
at nananatiling matatag ang pun- 
dasyon nito. 

Malayong-malayo ang larawan 
ng “umuunlad na Pilipinas” ni Ar- 
royo sa tunay na kalagayan ng ma- 
mamayang Pilipino. Kahit pagba- 
tayan ang sariling estadistika ng 
gubyerno, hindi lamang naghirap 
ang mga Pilipino noong nakaraang 
taon, mas mahirap sila nitong 2005 
kumpara sa naunang mga taon. 

Sa buong kasaysayan ng Pilipi- 
nas, pinakainutil ang rehimeng Ar- 
royo sa pagpapababa ng tantos ng 
disempleyo. Pinatampok ito ng na- 
italang tantos ng mga walang tra- 
baho at walang sapat na trabaho sa 
nakaraang limang taon ng pagha- 
hari ng rehimen. Kahit sa pinagan- 
da nang datos ng gubyerno, uma- 
abot sa 4.1 milyong manggagawa 
ang walang trabaho at pitong mil- 
yon ang “kulang sa trabaho” at 
hindi kumikita ng sapat para sa ka- 
nilang mga pangangailangan. Bu- 
nga ng lumalalang disempleyo at 
kahirapang makapaghanap ng tra- 
bahong mapagkakakitaan ng sapat 
sa Pilipinas, higit nang nakararami 


10 


at mas dumami pa ang mga mang- 
gagawang nagnanais lumabas ng 
bansa upang maghanap 
ng trabaho. Ayon sa sar- 
bey ng Pulse Asia noong 
huling kwarto ng 2005, 
33% ng pwersa sa pagga- 
wa na naiwan sa bansa 
ang may balak na mang- 
ibang-bansa, mas mataas 
nang 6% kumpara sa na- 
karaang taon. Dagdag pa 
ito sa mahigit siyam na milyong 
manggagawang Pilipino o mahigit 
25% na ng nakatalang pwersa sa 
paggawa na nasa labas na ng ban- 
sa. 

Pinakamatarik ang pagtaas ng 
mga presyo ng bilihin at serbisyo 
noong nakaraang taon. Pinakama- 
dalas at pinakamabilis ang pagsirit 
ng presyo ng mga produktong pet- 
rolyo na tumaas nang mahigit 30% 
kumpara sa presyo nito sa katapu- 
san ng 2004. Dinoble nito ang mga 
presyo ng produktong petrolyo 
kumpara noong 2001, ang unang 
taon ni Arroyo sa poder. Kasabay 
nito, tumaas nang 24% ang bara- 
yin sa kuryente at 52% ang bayarin 
sa tubig. Ibayo pang tumaas ang 
mga presyo ng bilihin dulot ng su- 
nud-sunod na ipinataw na buwis. 
Pinakamatindi rito ang pagpapatu- 
pad ng expanded value-added tax 
(EVAT). Sa isang bigwas, itinaas ng 
EVAT nang 10% ang presyo ng pag- 
kain, mga batayang utilidad at iba 
pang serbisyo tulad ng pagpapa- 


doktor na noo'y hindi sakop ng VAT. 
Masahol pa, madadagdagan pa ng 
2% ang kasalukuyang 10% EVAT sa 
karamihan ng mga produkto sa 
unang kwarto ng taon. 

Upang mabuhay nang disente, 
kinakailangan na ng isang pamil- 
yang may anim katao ng 
P666/araw sa Metro Manila at 
P535 /araw sa iba pang bahagi ng 
bansa. Ipinako ni Arroyo ang mini- 
mum na sahod sa P250/araw at ak- 
tibo pa niyang hinahadlangan ang 
mga pagsisikap ng mga manggaga- 
wa at kawani na itaas ang kanilang 
mga sweldo at sahod. Hindi sapat, 
at nakaiinsulto pa nga 
ang barya-barya lamang 
na pagtataas sa sahod at 
P25 hanggang P50 na 
dagdag sa mga pansa- 
mantalang Cost of Living 
Allowance. Pinakamataas 
na ang P25 pagtaas na 
ipinagkaloob ng rehimen 
sa mga manggagawa sa 
NCR. Sa ilang bahagi ng bansa, 
animo'y limos ang P5/araw dagdag 
sa sahod na ibinigay ng rehimen. 
Kasabay ng pagsirit ng presyo ang 
matarik ding pagbagsak ng tunay 
na halaga ng mga sahod at sweldo. 

Napakarami at napakatingkad 
ng iba't ibang palatandaan ng pag- 
hihikahos ng mamamayan kaya im- 
posible ang ipinagmamalaki ng re- 
himeng Arroyo na umuunlad ang 
bansa. Papalaking bilang ng mama- 
mayan ang nagugutom, papara- 
ming bata ang hindi nakapag-aa- 
ral, paparaming maysakit ang nag- 
titiis na lamang dulot ng nagtata- 
asang presyo ng pagpapatingin at 
mga gamot. Walang nakikinikinita 
na pakinabang ang mamamayan sa 
mga “estadistikang pampaganda” 
at hungkag na mga pangako ng 
pag-unlad ni Arroyo. At sa kanyang 
desperadong tangkang pabanguhin 
ang kanyang papet, bulok at brutal 
na rehimen, lalo lamang tumitindi 
ang pagkamuhi sa kanya ng mama- 
mayan. ABI 


ANG BAYAN Enero 21, 2006 


Lumalaganap na gutom 


ampok sa sunud-sunod na mga sarbey at maging sa sariling mga es- 
T tadistika ng gubyerno ang lumalaking bilang ng mamamayang du- 

maranas ng gutom at matinding kahirapan. Ayon sa Social Weath- 
er Stations (SWS), naitala noong Disyembre ang pinakamataas na bilang 
ng mga dumanas ng gutom (16.7%) sa nakaraang mga taon na isinasa- 
gawa ang gayong sarbey. Umaabot sa 14 na milyong Pilipino ang duma- 
nas ng gutom ng di bababa sa isang beses sa nakaraang tatlong buwan. 


Ayon sa huling sensus ng NSCB 
noong 2003, apat na milyong pa- 
milya (24 milyon katao o 37.5% ng 
populasyon) ay hindi kumikita ng 
sapat kahit para sa kanilang bata- 
yang pangangailangang pampagka- 
in. 

Mas marami pa ang naghihirap 
at nagugutom sa Pilipinas kaysa sa 
lumabas sa sarbey ng SWS kung 
ang pagbabatayan ay ang interna- 
syunal na pamantayan na ang du- 
maranas ng matinding kahirapan ay 
yaong nabubuhay lamang sa $2 ba- 
wat araw. Taong 2004 pa nang sa- 
bihin mismo ng Food and Nutrition 
Research Institute ng Department 
of Science and Technology na 80% 
ng mga pamilya ay nagugutom. 

Sa pag-aaral naman ng Ibon 
Foundation, itinatago lamang ng 
gubyerno ang tunay na larawan da- 
hil halos 90% ng mga Pilipino ay 
mahirap. 

Ayon sa pagtaya ng IBON 
Foundation, noong Hulyo 2005 ay 
umaabot na sa P635.81 bawat araw 
ang kinakailangan ng anim-kata- 
ong pamilya sa National Capital Re- 
gion (NCR) para mabuhay nang di- 
sente. Noong pang Mayo 2005, 
ayon mismo sa National Wages and 
Productivity Commission, nasa 
P666 bawat araw na ang nakabu- 
buhay na sahod sa NCR. Sa kabila 
nito, nakapako pa rin sa P250 kada 
araw, o halos sangkatlo lamang ng 
nakabubuhay na sahod, ang mini- 
mum na sahod ng mga manggaga- 
wa. Sa katunayan, mayorya sa ka- 
nila ay tumatanggap ng di hamak 
na mas mababa pa rito. 

Ang sagot ng rehimeng Arroyo: 


ANG BAYAN Enero 21, 2006 


lunurin ang mamamayan sa nood- 
les! Nitong Enero 2, nangako si Ar- 
royo ng P500 milyong pondo para 
sa pagbubukas at operasyon ng 
mga tindahan kung saan ma- 
aaring bumili ng pagkain 
sa murang halaga uma- 
no. Sa tinaguriang “Tin- 
dahang Pinoy (TP),” 
magiging abot-kaya 
diumano ang mga ba- 
tayang pagkain katulad 
ng bigas at noodles sa 
pinakamahirap na Pilipi- 
no dahil babali- 
katin umano ng 
gubyerno ang ba- 
hagi ng mga presyo 
nito. Bibigyan uma- 
no ng ID ang matutu- 
koy na pinakamahihirap. 
Hanggang dalawang kilo 
ng bigas lamang bawat f 
araw ang maaaring 
mabili ng bawat pa- ig 
milya. 

Lubhang nakatinsulto na 
pangunahing aytem na ma- 


NOODLES 


bibili sa mga Tindahang Pinoy ay 
noodles. Ang noodles na karani- 
wang inuulam ng mahihirap sa ka- 
karampot na kanin ay siya na 
ngang ipinabibili ng rehimen sa 
mamamayan. Tila hindi para sa ma- 
hihirap ang isda, gulay, manok, 
karne at iba pang masusustansyang 
pagkain na tuluy-tuloy na tumata- 
as ang presyo sa mga pamilihan. 
Nagngingitngit ang mamamayan sa 

malaking panloloko ni Arroyo: 
Una, ang bigas sa TP ay ibeben- 
ta sa halagang P18 sa- 
manta- 
lang ito 
na ang 


Presyo ng mga bilihin at bayarin, 


lumolobo 


alaki ang inilobo ng presyo ng mga pangunahing bilihin nang 
maluklok sa poder si Gloria Arroyo. Ayon sa IBON Foundation 
noong Agosto 2005, 8% na ang itinaas ng presyo ng bigas na ibi- 


nebenta ng NFA noong Hunyo 2005 kumpara noong 2000. Tumaas 
naman nang 29% ang presyo ng pandesal, 32% ang presyo ng nood- 
les na Lucky Me, 16% ang itlog: 19% ang galunggong: 33% ang ka- 
matis at 22% ang saging. Ayon sa IBON, bumaba sa 77 sentimos ang 
kakayahang bumili o aktwal na halaga ng piso sa pamilihan dahil sa 


mga pagtaas na ito. 


JABI 


11 


dating presyo ng bigas na NFA sa mga 
palengke. Ikalawa, ang noodles ay ibe- 
benta umano sa presyong P4.27 saman- 
talang may mabibiling noodles sa hala- 
gang P4.30 lamang. Maraming salamat 
sa tatlong sentimos! 

Kukunin umano ang P500 milyon sa 
ipinangako ni Arroyo na P35 bilyong 
pondo para sa “pump priming” o pagpa- 
pasikad sa ekonomya. Kung tutuusin, ang 
puta-putaki at pakitang-taong pamimi- 
gay o pagbebenta ng umano'y murang 
pagkain ay pantakip lamang sa pangu- 
ngurakot ng mga upisyal ng gubyerno at 
panunuhol sa mga tagasuporta ni Arroyo 
sa kalakhan ng pondong nakalaan dito. 
Kasabay nito, walang kakurap-kurap na 
idineklara ni Arroyo ang pagpapatupad 
umano ng mga reporma sa sistema ng pa- 
ngangalap ng gubyerno ng pondo. Ngu- 
nit sa totoo'y isa lamang ang naiisip na 
paraan ni Arroyo at kanyang mga ekono- 
mista: ang dagdagan ang ipinapataw na 
buwis sa dati nang nagdarahop at nagu- 
gutom na mamamayan. Sa darating na 
Pebrero, inaasahang ipatutupad ng rehi- 
men ang 2% dagdag sa value-added tax 
kaya mula 10% ay magiging 12% na ito. 

Ilang araw lamang matapos niya 
ipanghambog ang paglalaan ng P35 bil- 
yong pondo para sa “laban sa kahira- 
pan,” naobligang aminin ni Sec. Romulo 
Neri ng Department of Budget and Mana- 
gement na wala pa talagang nakalaang 
pondo para rito. Kung pipilitin, aabot la- 
mang sa P10 bilyon ang maaaring ilibre 
sa kasalukuyang pondo ng gubyerno para 
rito. Ang iba pa ay bahagi na ng dating 
badyet na may iba't iba nang pinagla- 
anan, o kaya ay hindi na malaman kung 
saan napunta. 

Hindi na bago ang gimik na Tinda- 
hang Pinoy ni Arroyo. Nauna na rito ang 
“Tindahan ni Gloria,” pamimigay ng lib- 
reng Philhealth cards at maging ang ma- 
anomalya na pamimigay ng pondong 
pang-agrikultura na pawang napunta sa 
kurakot at panunuhol sa mga tagasupor- 
ta ni Arroyo. Sa kahuli-hulihan, ang ta- 
nging naloloko ni Arroyo ay ang kanyang 
sarili sa paniniwalang mayroon pa siyang 
naloloko sa kanyang mga engrande ngu- 
nit hungkag na mga pakulo. ABI 


12 


N BALITA | 


Lider ng RPA sa Iloilo, pinarusahan ng BHB 


PINARUSAHAN ng Bagong Hukbong Bayan nitong Enero 18 sa 
Barangay Pepe, Leon, Iloilo si Rufino Cadugo alyas “Rocky,” isa 
sa mga lider ng bandidong grupong “Revolutionary Proletarian 
Army-Alex Boncayao Brigade” (RPA-ABB). Ang mga gerilya, na 
kabilang sa isang yunit ng Napoleon Tumagtang Command, ay 
nakakumpiska rin ng tatlong semi-awtomatik na pistola, dala- 
wang granada at isang cellphone. 

Si Cadugo ay isa sa mga nagtayo at namuno sa RPA-ABB no- 
ong 1995 matapos magtaksil sa BHB noong 1993. Pinangunahan 
niya ang maraming kriminal at kontra-rebolusyonaryong aktibi- 
dad ng bandidong grupo. Sa ilalim ng hungkag na “kasunduang 
pangpakapayapaan” sa pagitan ng GRP at RPA-ABB, naging ak- 
tibo siya sa mga operasyon ng AFP laban sa rebolusyonaryong 
kilusan. Isang dating myembro ng BHB si Cadugo na tumangging 
pumailalim sa Ikalawang Dakilang Kilusang Pagwawasto. 

Patung-patong ang kasalanan ni Cadugo laban sa mamama- 
yan at rebolusyonaryong kilusan. Malaon nang hinihiling ng ma- 
sang magsasaka laluna sa timog-kanlurang Iloilo na parusahan 
si Cadugo. Kabilang sa kanyang mga krimen ang pamamaslang, 
pagnanakaw at ekstorsyon. Kilala rin si Cadugo at ang bandi- 
dong RPA-ABB bilang bayarang pwersang panseguridad ng mga 
lokal na despotikong pulitiko. 


Norway, tumangging kilanlin 
ang “listahan ng mga terorista” ng US at EU 


IKINAGALAK ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) at Nation- 
al Democratic Front of the Philippines (NDFP) ang pagtanggi ng 
gubyernong Norway na kilanlin ang mga “listahan ng mga tero- 
rista” na binalangkas ng United States at European Union. Sa 
isang pahayag, sinabi ni Gregorio “Ka Roger” Rosal, tagapagsa- 
lita ng PKP, na lalong tumingkad ang papel ng Norway bilang ta- 
gapamagitan sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Gubyer- 
no ng Republika ng Pilipinas at ng NDFP at para sa pagsusulong 
ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad. 

Ayon sa pahayag ng Royal Ministry of Foreign Affairs ng Nor- 
way, kung mayroon man silang kikilalanin, ito ang listahan ng 
United Nations (UN). Sa ngayon ay wala pang minamantining 
gayong talaan ang UN. 

Sa kabilang banda, binatikos ng NDFP ang patuloy na pag- 
mamatigas ng rehimeng Arroyo na tupdin ang mga obligasyon 
nitong nakasaad sa kasunduang pinirmahan sa Oslo, Norway no- 
ong Abril 2004. Dito'y nangako ang GRP na gumawa ng mga hak- 
bang pampulitika at diplomatiko upang matanggal sa listahan 
ng mga terorista ang PKP, BHB at si Kasamang Jose Maria Sison, 
punong konsultant pampulitika ng NDFP. Suspendido na mula 
noong 2004 ang pormal na usapang pangkapayapaan dahil sa 
hindi pagtupad ng gubyernong Arroyo sa mga obligasyon nito. 


ANG BAYAN Enero 21, 2006 


Bihag na sarhento, pinalaya ng BHB 


PINALAYA na ng BHB-Central Luzon sa batayang 
makatao si T/Sgt. Marlon Oronan ng 6th Marine 
Battalion noong Enero 11. Binihag ng BHB si Oro- 
nan sa Guagua, Pampanga noong Nobyembre 23, 
2005. 

Dahil sa pagtanggi ng rehimeng Arroyo at ng 
AFP na makipag-usap sa BHB, hiningi ng mga kasa- 
ma sa CL ang tulong ng mga taong simbahan at 
ilang kaibigan upang maiproseso ang pagpapalaya 
sa kanya. Inilipat ng BHB ang pangangalaga kay 
Oronan sa mga madre ng Mother of Good Counsel 
Seminary sa lunsod ng San Fernando, Pampanga no- 
ong Enero 11. Kasama ang isang madre, si Pampan- 
ga Archbishop Paciano Aniceto, si Tito Mendiola na 
dating alkalde ng Floridablanca, Pampanga at ang 
kanyang asawang si Lilia, agad na nagtungo si Oro- 
nan sa himpilan ng pulisya sa Guagua upang iulat 
ang kanyang paglaya. 

Ayon sa isang upisyal sa naturang istasyon, pi- 
nauwi nila si Oronan para maghintay ng atas mula 
sa kanyang yunit. Noong araw ding iyon, tumang- 
gap siya ng atas na dumiretso sa Lanao del Norte 
kung saan nakaistasyon ang kanyang yunit, at do- 
on na mag-ulat. Kinabukasan, tumungo siya sa pa- 
liparan sa Maynila upang sundin ang atas sa kanya. 

Tinangka ng AFP na agawin ang eksena sa pa- 
mamagitan ng paglubid ng balita na “nailigtas” ng 
Philippine Marines si Oronan sa paliparan noong 
umaga ng Enero 12. Ayon sa iskrip ng AFP, natikti- 
kan umano nila na ililipat ng BHB si Oronan sa Min- 
danao kaya inabangan nila ito sa paliparan. Nailig- 
tas daw nila si Oronan ngunit nakatakas ang mga 
gwardyang mandirigma dahil iniwasan ng mga sun- 
dalo na magkagulo sa mataong paliparan. 

Binigyan din nila ng iskrip si Oronan upang 
umayon ang kanyang pahayag sa katawa-tawang 
kwento. Upang tiyakin ang kanyang kooperasyon, 
hinawakan ng AFP ang kanyang asawang si Lilia na 
noo'y nasa kanilang bahay sa Guagua. Gayunman, 
hindi sinunod ni Oronan ang iskrip at isiniwalat ni- 
yang nauna na nga siyang pinalaya ng BHB doon pa 
sa Pampanga. 

Mariing pinasinungalingan ng NDF-CL ang gawa- 
gawang kwento ng AFP. Binatikos din nito ang ka- 
walang malasakit ng militar sa buhay at kagalingan 
ng kanilang tauhan dahil walang ginawang positi- 
bong hakbang ang AFP sa loob ng 48 araw na pag- 
kakabihag ni Oronan. 


ANG BAYAN Enero 21, 2006 


N BALITA | 


Tatlong aktibista, pinaslang 


WALANG patid ang pamamaslang sa mga lider at ka- 
sapi ng mga progresibong organisasyon sa pagpa- 
sok ng 2006. Sa loob lamang ng tatlong linggo, tat- 
lo na ang pinaslang ng mga tropa ng militar at mga 
death squad ng rehimeng Arroyo. 

Binaril nitong Enero 16 si Ofelia “Nanay Perla” 
Rodriguez, 61, sa loob ng kanyang bahay sa Mexi- 
co, Pampanga. Si Nanay Perla ang lider ng Divisoria 
Farmers Association, kapatid na organisasyon ng 
Agumandareng Maglalautang Capampangan (AMC) 
at ng Alyansa ng Magbubukid sa Gitnang Luzon 
(AMGL). Karga-karga ni Nanay Perla ang kanyang 
isang-taong gulang na apo nang barilin siya nang 
malapitan. Ayon sa mga nakasaksi, dalawang lalaki 
na tumakas sakay ng isang motorsiklo ang salarin. 

Bago ito, natagpuang patay noong Enero 11 si 
Armando Leabres, kasapi ng Bayan Muna. Dinukot 
siya noong Enero 10 sa Penaranda, Nueva Ecija. Tat- 
long araw bago ito, pinagbabaril sa tapat ng kan- 
yang bahay sa San Miguel, Bulacan si Noli Villalon, 
isang lider magsasaka. 


3 helikopter ng US, pinabagsak 
ng mga gerilyang Iraqi 


TATLONG helikopter ang napabagsak ng mga geril- 
yang Iraqi nitong unang hati ng Enero, patunay ng 
patuloy na pagsulong ng kanilang pakikibaka laban 
sa mga mananakop na Amerikano. 

Napabagsak ng mga gerilyang Iraqi noong Ene- 
ro 16 ang isang helikopter na ginagamit ng Task 
Force Ironside para bombahin ang distrito ng Dar- 
miya sa hilaga ng Baghdad. Noong Enero 13 naman, 
dalawang piloto ang napatay nang tamaan ng mga 
gerilya ang sinasakyan nilang helikopter sa Mosul. 
Bago ito, walong sundalong Amerikano ang napatay 
nang sumabog ang kanilang sinasakyang helikopter 
sa Tal Afar, hilaga ng Baghdad noong Enero 6. 

Bukod sa mga dayuhang armadong pwersa, tini- 
tira rin ng mga gerilyang Iraqi ang mga tropa ng 
papet na gubyernong Iraqi na itinayo ng US. Ti- 
nambangan at napatay nila nitong Enero 16 ang 
walong pwersang panseguridad. Dalawang pulis ang 
inambus sa distrito ng Shaala at isa pa ang pinaru- 
sahan ng kamatayan sa Adhamiya sa bahaging kan- 
luran. Limang sundalo naman ng Iraqi National Gu- 
ard ang napatay sa pananambang sa Zaitum, kanlu- 
ran ng Baghdad. 


13 


Editoryal 


Pahayagan ng Partido Komunista ng Pilipinas 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Leninismo-Maoismo 


TAN 


Taon XXXVII Blg. 2 
Enero 21, 2006 
www. philippinerevolution.org 


Suportahan ang mga positibong 


inibigyang- 


elemento sa AFP at PNP 
Vbag Ph Bin? 


ta ng Pilipinas (PKP), 

Bagong Hukbong Bayan 
(BHB) at iba pang rebo- 
lusyonaryong pwersa ang 
mga progresibong sundalo 
ng AFP at PNP sa ipinakiki- 
ta nilang paninindigan at 
kapasyahang magpursige sa 
pakikibaka para patalsikin ang 
bulok, papet at anti-mamama- 
yang rehimeng Arroyo at isulong 
ang isang bagong sistemang tunay 
na nagtataguyod sa interes ng ma- 
mamayan. 

Pinatunayan ito sa pagtakas nila 
Capt. Nathaniel Rabonza, 1Lt. Lawrence 
NN San Juan, 1Lt. Sonny Sarmiento at 1Lt. 
ÍN Patricio Bumidang noong gabi ng Enero 

| 17 mula sa kanilang kulungan sa Fort 
Bonifacio. Sinundan nito ang pagta- 
kas ni Capt. Nicanor Faeldon no- 
ong Disyembre 14 at ang kan- 
yang pananawagan para sa 
civil disobedience laban 
sa rehimeng Arroyo. 
Ang mga upisyal 

na ito ay kabi- 
i lang sa 
mga 


Errr Y MRIZI A 


Mga kasamang 
nakakulong, itinakas 


Mga tampok sa 


isyung ito... Samar 


PAHINA 4 


4 na sundalo patay, 8 
sugatan sa ambus sa 


namuno sa protesta sa Oakwood noong 
2003. 

Ang mga tumakas na upisyal at mga 
kasamahan nilang nagtataguyod ng mga 
demokratiko at patriyotikong mithiin ay 
maituturing na mga progresibong elemen- 
to sa AFP at PNP. 

Ang mga pagtakas na ito ay nagta- 
gumpay dahil sa tulong ng kapwa nila 
mga sundalo at upisyal sa loob ng AFP, na 
tulad nila'y galit sa bulok na rehimen at 
handa ring lumaban. Ipinakikita nito na 
lumalaking bilang ng mga elemento ng 
AFP at PNP ang labis nang namumuhi sa 
rehimen, handang kumilos para talikuran 
at ibagsak ito at tuluy-tuloy nang makiba- 
ka para sa pagbabago ng sistemang panli- 
punan. Napakahungkag ng pagmamalaki 
ni Arroyo na nananatiling buo ang chain 
of command at makaaasa pa rin siya sa 
katapatan ng militar at pulisya. Ang to- 
too, kukurog-kurog ngayon ang kanyang 
mga tuhod sa ibayong paglawak ng mga 
pwersang desididong patalsikin siya sa 
poder. 

Nagtaas ng alerto ang AFP-PNP at 
nagbanta ang Malakanyang na sasalubu- 
ngin nito ng dahas ang sinumang umatras 
mula sa chain of command. 

Nakalulugod ang panawagan ng mga 
nakatakas na upisyal sa kasundaluhan ng 
AFP na huwag nang magpagamit sa panu- 


Ka Nadia: Babaeng 
kumander ng BHB 


PAHINA 5 PAHINA 5 


Mga instruksyon sa paglilimbag 


1. Ang sinundang pahina, na eksaktong kopya ng pahina 1 maliban sa mas 
mapusyaw ang masthead o logo ay para sa mga gumagamit ng mimeo machine o 
naglilimbag sa paraang v-type. Idinisenyo ito para hindi madaling makasira ng istensil. 


2. Pag-print sa istensil: 
Sa print dialog, i-check ang Print as image 


Alisin ang check sa Shrink oversized pages to paper size 
I-click ang Properties 


Tiyaking naka-set sa 100% ang Scaling 


a) 

b) 

k) 

d) I-click ang Advanced 
e) 

d) Ituloy ang pag-print 


3. Hinihikayat ang mga kasama na ipaabot sa patnugutan ng AB ang anumang 
problema kaugnay ng paglilimbag sa pamamagitan ng v-type. Magpadala ng email sa 
angbayan@yahoo.com 


